


w Y HIRAETH 





a 
a. - YN MYNED I AMERIC 





Magais fachgen bach ac anwyl. 
Ar fy mron mewn trafferth mawr, 
Dio, ti yw'r bachgen hwnw, 
'Nhad y mble'r wyt ti nawr; 
Maith yw'r amser er y'th welais, 
'Machgen anwyl wyt ti'n iach,. 
Os na elli ddyfod drosodd, 
Anfon lythyr, Dio bach. 











a $ŵ 
Pan y gŵenit yn fy wyneb, 
Pan chwareuaist o gylch fy nhra'd,. OU 
Codai hiraeth yn fy nghalon, | «o 
' Am dy anwyl, anwyl dadj. 
Do, dy godais dau. fy nwyfronf, | eb 
Y mae hiraeth mawr a chlwy',. 
Ond maeth oeraidd ddiofalwch, C4, 
n . Heddyw'n codi hiraeth mwy. Mi 
MW A'n 
MB iti oer yn fyr diweddaf, Dd 
Annwyd lawer dygais hi, “”eU'k 
'Pediais cwyr.0 rhag cwtogi, S| 
Gronyn ar dy lawnder di; PM 
Nid oes rhaid i wraig. y tafarn, “| 
'Nag i'th flys dy hun gael cam, lu 
OE yw'n ano'dd 'spario dimau, R We 
Gad yn anghof gwyn dy fam. SM 
; >d 
Caled yw. fy nhamaid bara, Ab 
Ie, caled iawn:a phrin', u GW | ' 
Tra mae 'mblentyn mi obeithia, TD 
Gyda'i fara a'i wenith gwyn; ôn 
Tra fuoch di fy mhlentyn anwyl, a 
Wrth dy fwrdd heb nych na nam.. il: 
y * 1 
&s nad yw yn ormod gofyn, le 
Cofia. damaid gwael dy fam. A 
&s nad yw. yn ormod hyfdra, O, | 
Ar afradlon. leneynhael, î' 
Fadgofio pwy, a'i magodd, lb 
A. bod ganddo fam i'w ehael; a> | 
^ 
ab 
mdd 
| y ŵ 
YUA ban “ s Y 








a) 


ŵ 


we 


a 





a, 
tJ 


Pôallai y goddefi i mi, 
Dio bach, heb dybied eam, 

I ryw fenyw a adwaenost, 
Ddweyd fod genyt dithau, fam.. 


Os na elli ddyfod drosodd, 
Os na elli'm helpi ddim, 
Beiddiaf gofyn. un peth i.ti,. 
Fallai rhoddi hwnw in»; 
Careg fedd nid wyf yn ddisgwyl, 
Gorinod im” gan hiraeth iach,. 
Dyro ddeigryn wrth fy ngholio,. 
Dim ond deigryn, Dio bach. 














y 


— _ EMYN 


î 


















A 
ch 
o 
ue 

Ub 
ct, 
Ca 

2 

ob 


er 
Porthaist bnm mil weriu ar bump torth fara haidd ; 
n Cana Galilea ti droist y dwr yn win, 

O Dduw rho im' ollyngdod.o'm caeth bechodau blin. 


gedwais Noah rhag diluw, ti gedwais Lot rhag tân, 
gedwais yn y ffwrnes y tri llanc ifanc glân; 

gedwais Daniel hynod ym mysg y llewod hen, 
cymaint oedd eu newyn, ni agorodd un o'i ên, 


Tî 


— Iacheaist y claf o'r parlys, a'r wraig o'r dyfriif wa'd, 
Arweiniaist gynt yr Israel o'r Aipht i Canaan wlad, 
' A Phedr ar y dyfroedd ti ddaliest ef i'r lan, 

O Arglwydd, cofia finau, nad wyf ond eiddil gwan. 


| Rhai fu fel 'rwyf finau o fewn i'r anial dir; 
| Ar fyr fe wawria'r boreu cai fyned atynt hwy, 
| A rhoi ffarwel tragwyddol i'r Babiloniaid mwy. 





d y meusydd o'r brigau hyd y gwraidd, 


“ Mi welaf fyrdd o frodyr nawr odd eu cadwynau'n rhydd, 





*w 


&» 
ae 





